1 


jv, 


CYNGOR  DOSBARTH  GWLEDIG  ^PENLLYN ♦ 


ADRODDIAD 

Y 

SWYDDOG  MEDDYGOL 
ar 

GYFLWR  IECHYD  Y DOSBARTH 
am 

1956. 


I- iD.c 


«tuw  mms  m *»iw 

nacaiva* 

iOOCT  1957 

A. 


Mr.  Cadeirydd  a Boneddigion, 

Cyflwynaf  i chwi  adroddiad  am  y flwyddyn  yn  diweddu  31ain.  Rhagfyr  1956:- 

Amcangyfrif  y Cofrestrydd  Cyffredinol  o’r  boblogaeth  am  y flwyddyn  oedd  2860, 
(10  yn  fwy  na1  r flwyddyn  flaenorol) . 

Nifer  y genedigaethau  byw-anedig  oedd  57  (20  yn  fwy  nag  yn  1955)  ac  nid  oedd 
marwolaeth  o dan  blwydd  oed. 

Nifer  y marwolaeth.au  oedd  33  (3  yn  fwy  nag  yn  1955)* 

Nifer  o farwolaeth.au  oddiwrth  canser  oedd  2 (8  yn  1955)* 

Nid  oedd  yr  un  marwolaeth  nac  ychwaith  achos  newydd  o Ddarfodedigaeth  yr 
ysgyfaint. 

Yr  oedd  ychydig  o achosion  o’ r frech  goch  yn  ystod  y flwyddyn. 

Mae  safleoedd  gwersyllau  a charafannau  yn  cynyddu  ac  yn  ychwanegu  at  broblemau 
iechyd,  a rhaid  fydd  rhoddi  mwy  o sylw  iddynt  yn  y dyfodol. 

Dymunaf  ddiolch  i Mr.  D.J.  Jones  yr  Arolygydd  Iechyd  a*r  Swyddogion  eraill 
am  eu  cyd-weithrediad  yn  ystod  y flwyddyn. 


Yr  eiddoch, 

E.  Richards. 

ADRODDIAD  BLYNYDDOL  SWYDDOG  MEDDYGQL  Y GYNGOR  AM  1956. 

CYFFREDINOL . 


Arwynebedd  y Dosbarth: 

Gwerth  Trethiannol: 

Poblogaeth  (Ffigyrau* r Cofrestrydd 
Nifer  y tai  arrnedd: 

Cyfanswm  treth  geiniog  yn  y bunt. 


98,469  o aceri. 

£13,020 

Cyf f redinol) 1 2,860 

906 

£48.  7*  10. 


GENEDIGAETHAU . 


Byw  a marwanedig:  58 

Bywanedig:  57 

Marwanedig:  1 

Genedigaethau  yn  ol  mil  0 boblogaeth:  19*93 


1 


- • 


. 


. 


■ ' 


■ 


. 


Bywanedig: 


Gwryw 


Cyfanswm 


Cyfreithlon: 
Anghyf rei  thlon: 


Bonyw 

27  29  5 6 

1 1 


MARWOLAETHAU . 

Gwryw  'Jenyw 

Cyfanswm:  53  21  12 

Marwolaethau  yn  ol  mil  ofr  boblogaeths 

Y ffigur  am  19 55* 

Marwolaethau  plant  dan  flwydd  oed:-  Gwryw  Benyw 


Cyfreithlon:  0 0 

Anghyfreithlon:  0 0 

Marwolaethau  plant  yn  ol  mil  o enedigaethau:  0 

(Y  ffigyrau  am  1955)  0 


Marwolaethau  plant  cyfreithlon  yn  ol  mil  o 
enedigaethau:  0 


Marwolaethau  plant  dan  bedair  wythnos 
oed:-  Gwryw  Benyw 


Cyfreithlon: 

Anghyf  rei thlon: 

Marwolaethau  namau  (Ynglyn  a beichiogi 
a geni  plant) 


0 

0 


0 


0 

0 


Marwolaethau  o'r  canser:  2 

(Yn  ol  mil  o’r  boblogaoth) 

Marwolaethau  oddiwrth  Ddarf odedigaeth  0 

(Yn  ol  mil  o* r boblogaoth)  0 


11.54 

10.53 

Cyfanswm 

0 

0 


GWASANASTH  IECHYB. 

1.  SWYBBQGION  IECHYB. 

Un  Swyddog  Meddygol. 

Un  Arolygydd  Iechyd. 

2.  CYFLEU STERAJ  LABQRUY . 

Dwr:  Badansoddiad  cemegol  gan  y Badansoddwr  Cyhoeddus  yng  Nghaer. 

Arolygu  bacteriologaidd  gan  Labordy  Iechyd  y Cyhoodd,  Conwy. 

Llaeth:  Prof ion  am  londid,  ansawdd  cadw  a darf odedigaeth  gan  Labordy 
Iechyd  y Cyhocdd,  Conwy.  (Ni  chodir  unrhyw  dal  ar  yr  Awdurdod  Lleol  am 
y prof ion  hyn  ar  laeth) . 

3.  CYFLEU  STERRU  AMBIWLAN.S. 

Nid  oes  gorsaf  ambiwlans  yn  y cylch. 

4.  CLIHIGAU  LLESIANT  PLANT. 

Cynhelir  clinig  ddwywaith  y mis  yn  Yr  Hafan,  Bala. 

5.  CLINIGAP  BaRPAE  GENI. 

Cynhelir  clinig  o’r  fath  unwaith  yn  y mis  yn  yr  Aelwyd  yng  Nghorwen. 

6.  CLINIG  QRTHOPAEUIG . 

Fe1  i cynhelir  ddwywaith  yn  y mis  yn  Yr  Hafan,  Bala. 

7.  CLINIG  BARFQBEBIGAETH : 

Pob  pythofnos  yn  Plasyndre  ,Bala. 

8.  ATALHEINTIO  BIPTHERIA: 

Trefnir  ar  gyfer  atalheintio  gan  Swyddog  Meddygol  y Sir.  Ceir 
atalheintio  ar  fabanod  a phlant  yn  yr  Ysgolion  Gynradd  yn  gysod  a mynych. 
Rhoddir  derbyniad  da  i’r  trefniant  hwn  gan  rieni  yn  y Bosbarthiadau  Gwledig 

2. 


' 


. 


. 

' 


9.  YSBYTAI. 

Nid  oes  yr  un  ysbyty  o fown  tiriogaeth  y Cyngor  Josbarth. 


10.  AFIECHYIOE  EEINTUS. 

Cyfanswn  yr  Afiechydon  Hointus  (heblaw  Barfodedigaeth)  a wnaod  yn 


hysbys  yn  ystod  y flwyddyns 

Y iwynyn  Goch. 
Twynyn  y Perfedd  - 

Y Pas 

Y Prech  Goch. 

Parly s llyn 

DARPOPELIGliETH. 

Ysgyfciniol 
Anysgyf einiol 

ihiRWOLAETHATJ  0 ACHCS  jAPFObEPIGAPTH. 

Y sgyfeiniol 
Anysgyf oiniol  - 


1 

X 

0 

1 

4 

0 


A oho sion  Nowydd. 


0 0 0 

0 0 u 


ACEO  3T.0U  MAFiVOIuVETE 

uJ3A 

Gwryw. 

Ber.yw. 

Earfodedigaeth  yr  Ysgyfaint 

- 

0 

0 

Parly s llym 

- 

0 

u 

Canser  Ystunog 

- 

0 

0 

Censor  yr  Ysgyfaint 

- 

1 

0 

Canser  y Fron 

- 

0 

0 

" (Saflcoodd  oraill) 

Anafau  llestriog  cyfundrefn 

0 

1 

y nerfau. 

- 

5 

1 

Afiochyd  rhydweliau’ r gal on 

- 

1 

1 

Gorbwys  gyda  chlefyd  y galon 

- 

0 

0 

Clefydau  craill  y galon 

- 

5 

6 

Clefydau  cychredol  eraill 

- 

0 

1 

Anwydwst 

- 

0 

0 

Llid  yr  ysgyfaint 

- 

1 

0 

Broncoitus 

- 

1 

0 

Clefydau  oraill  y gyfundrcfn  anadlu 
Casgliad  ar  yr  ystunog  a’ r perf oddyn 

1 

0 

"bach. 

Llid  yr  ystunog,  y coluddion  a’  r 

1 

0 

dolur  rhydd 

- 

0 

0 

Llid  yr  elwlod 

Gordyf iant  y chwaroa  wrth  onau'  r 

1 

0 

0 

bledren. 

- 

3 

Afiechydon  oraill 

- 

0 

1 

Lanweiniau  gan  foduron 

- 

0 

0 

Pob  danwain  arall 

1 

21 

1 

12 

ojEAi/F  CYMwRTH  GViihAIjoL  19^8. 

Ni  hu  yr  un  achos  o dan  Adran  47  °’r  Bdeddf  hon  yn  ystod  y flwyddyn. 


iyjRuAx/IiuJ  ar  Ynchwilladau  a wnaod 


gan  yr  Arolygydd  lechyd,  Mr.  A. J .Jones. 


1.  Tiil» 

Nifor  o ynweliadau. 

a 
b 


Tai  anncdd. 
Ffemdai. 


3 


449 

2?3 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2016  with  funding  from 
Wellcome  Library 


https  ://arch  i ve . o rg/detai  Is/b2887 1 236 


101 


Diffygion. 

Rhybuddion  cyntaf  yn  cynwys  lly thyrau . 

Rhybuddion  terfyncl. 

(a)  Dan  y Doddfau  lechya.  18 

(b)  Dan  y Doddfau  Tai.  2 

Y nae'r  Cyngor  oisoes  wcdi  ponderfynnu  carlo  allan  y gwaith  angenrheidiol 
mown  8 achos  yn  lle'r  perchenog. 

Gorlenwi  newn  tai.  1 

2 .GUELLXfllRU  MEWl  TAI. 

lif  or  o geisiadau  cynoiTtdwywycL  den  doddf 
Tai  1949*  6 

lifer  o gynlluniau  cwblhawyd  dan  y Ddeddf 
T ai  19  49  * 5 

lifer  o gynlluniau  a.t  well  ci  Tai  Pf  emydd 
dan  y Ddeddf  Ffernio  Mynyddig  a 
gyncradwyvydb  yn  ystod  y flwyddyn.  3.0 

3. Till  lSv;/YDD . 

li  chodwyd  un  ty  Cyngor  newydd  yn  ystod  y flwyddyn  end  cwblhawyd  tri  ty 
nowydd  yn  ardal  y Parc. 

Anfantais  nawr  iJr  Cyngor  oedd  penderfyniad  y IG.ywodraeth  i boidio  rhoddi 
cynorthdal  at  godi  tai  newydd a Mae  wir  an  gen  tai  newydd  i gyneryd  lie  yr  hen  dai 
sydd  yn  nynd  o flwyddyn  i f Iwyddyn  heb  yr  un  adgywe triad*  Pan  fydd  y tai  yna  yn 
nynd  yn  hollol  anaddas  i fw  ynddynt  synudai  y trigolion  i ardal  arall.  Pe  buasai 
tai  gwell  ar  eu  cyfer5  nwy  na  thebyg  nac  aros  yn  eu  cynhefin  a.  wnaent* 

Hcfyd  rhaid  ystyried  effaith  codi  tai  Cyngor  newydd  newn  ardal.  Er  yr  holl 
ddiffygion  a ddycfcnygir  sydd  yn  porthyn  i dai  Cyngor*  naent  yn  codi  safon  tai  yr 
ardal « Yn  y in<$mau  'lie  nae'r  Cyngor  wedi  codi  tai  newydd  yno  fc  welir  welliannau 
newn  tai  preifato  Pe  welir  effaith  ncthu  codi  tea  yn  plwyf  Llcnfor  a LlangOYrer  lie 
nad  oos  bron  din  gwellianau  yn  caol  eu  gwnoud. 

4.DEDDP  BDYD  A CHYffFORIAU  1959. 

Yn  ystod  y flwyddyn  daoth  Rhcolau  Glnnweithdra  wrth  Yndrin  a Bwyd  i ryn. 

Er  dod  ac  anodau  y Ddeddf  a'  r Rhcolau  i sylw  pawb  ac  sydd  yn  yndrin  a bwyd5  ynwelwyd 
a phob  siop  a gwe sty  yn  y Do sbarth.  Gadawyd  copi  o'r  rhcolau  yn  nhob  lie  a tynwyd 
sylw  y pcrchenogion  at  yr  hyn  oedd  yn  angonrhoidiol  or  nwyn  cadw1 r rheolau.  Yn 
ystod  y flwyddyn  gosod'wyd  cyflcustcrau  ynolchi  newn  tair  siop  yn  y Dosbarth. 

5. Slop  GIG. 

lid  ocs  ond  un  siop  gig  yn  yr  ardal.  Daw  gwerthwyr  cig  newn  faniau  i'r 
dosbarth  o Bala  a trefi  eraill. 

6 .SAMPLAU  LLAETE. 

Sanplau  o' r ysgolion.  9 

Sanplau  eraill.  3 

Pob  un  yn  foddhaol. 

7 . SAMPLAU  DWR. 


Sanplau  o weithfeydd  dwr  y Cyngor.  10 

Sanplau  eraill.  32 

lifer  o sanplau  dwr  anfoddhaols  11 

(a)  0 weithfeydd  dwr  y Cyngor.  2 


Un  yn  Capcl  Celyn.  Y diffyg  yna  ydyw  fod  y darddell  yn  agored  i lygredd  a 
dwr  y wyneb. 

(b)  Rhosygwalia. 


lid  ydyw  y dwr  yna  o ansawdd  bur  ac  ni  chafwyd  un  sanpl  eriood  yn  hollol 
foddhaol. 

4. 


. 

r 


■ 


■, 


. . 


8 • CY PYLT , T liL JATT  IA7R  FFWjD, 

Y.nae  gwaith  dwr  Llp.nuwch.llyn  Iron  wcdi  ci  orffcn.  Ar  wahan  i’  r 
pcntrof  ychydig  sydd  eto  wedi  cyneryd  nantais  o!  r cyfleustra  yma. 


DELDF 


Gwneir  ynweliadau  yn  rheolaidd  a’ r holl  ddosharth  a rhoddir  triniaeth 
11c  nac  cisiau. 

Wifcr  ynweliadau. 

Ffemydd  418* 

Eraill.  257 • 

Cyflogir  un  swyddog  rhan  anser  ar  y gwa.ith  yna,  ac  nae  yn  cyncryd  y 
nyfyriwr  gydag  ef  er  nwyn  rhoddi  hyf forddiant  iddo. 


10  * PoBDAI  BARA. 

IJn  pohty  sydd  yn  y dosharth  ac  ynwelir  a hon  yn  rheolaidd. 
11.  ERAILL . 


Tai  Pryfedog 

Din. 

Sanplau  hufen  ia. 

Din. 

Sanplau  hwydydd 

eraill. 

Din. 

5 


1 

-M 


